EBIFAANANYI EBY'OBUSEEGU 


OKWEMAZISA 


Mwawulidde nga bwe kyayogerwa edda nti 
Toyendanga. Era eriiso lyo erya ddyo bwe 
likusobya, liggyemu, likusuule: kubanga 
kikugasa ekitundu kyo ekimu okuzikirizibwa, 
so si omubiri gwo gwonna okusuulibwa mu 
geyena. Omukono gwo ogwa ddyo bwe 
gunaakusobya, gutemeko ogusuuleko, 
kubanga kikugasa ekitundu kyo ekimu 
okuzikirizibwa, so si omubiri gwo gwonna 
okusuulibwa mu geyena. MATAYO 5:27-30 


Amaaso ga Mukama gali mu 
buli kifo, nga gatunuulira 
ebibi n'ebirungi. 

ENGERO 15:3 


Laba, kino kyokka kye nnazudde: Katonda 
yafuula omuntu omugolokofu; naye 
banoonyezza ebintu bingi ebiyiiya. 
OMUBULIZI 7:29 


Era temubeeranga wamu na bikolwa 
eby'ekizikiza ebitabala, wabula mubinenye. 
Kubanga kya buswavu n'okwogera ku ebyo 
ebibakolebwako mu kyama. Naye byonna 
ebinenya byeyoleka olw'omusana: kubanga 
buli kyeyolesebwa kye kitangaala. 
ABAEFESE 5:11-13 


Kale muzite ebitundu byammwe ebiri ku nsi; 
obwenzi, obutali bulongoofu, okwagala 
okusukkiridde, okwegomba okubi, 
n'okwegomba, nga kino kwe kusinza 
ebifaananyi: ABAKOLOSAA 3:5 


Mudduke obwenzi. Buli kibi omuntu ky'akola 
tekiba na mubiri; naye oyo akola obwenzi 
ayonoona ku mubiri gwe ye. 

1 ABAKOLINTU 6:18 


"Nnyinza ntya okuvvuunuka ebifaananyi 
eby'obuseegu n'okwemazisa?" 


Okusinziira ku NGERO 16:6, "...abantu bava 
ku bubi olw'okutya Mukama." 


Katonda awa ekisa okutuyigiriza okumutya. 


STATISTICS NA USA 


(covenanteyes.com) 


e Abakozesa 28,258 be balaba ebifaananyi eby'obuseegu 
buli sikonda. 

o Doola 3,075.64 zisaasaanyizibwa ku buseegu buli 
sikonda ku yintaneeti. 

e 79% ku bakola ebifaananyi by'obuseegu bakozesezza 
enjaga, ate 50% bakozesezza ecstasy. Omuntu omu ku 
buli 5 anoonya ku ssimu guba gwa buseegu. 

e Abavubuka 90% n'abavubuka abakulu 96% baba 
bazzaamu amaanyi, bakkiriza, oba nga tebalina ludda Iwe 
boogera ku buseegu ne mikwano gyabwe. 

e Abantu abakulu 55% bokka ab'emyaka 25 n'okudda 
waggulu balowooza nti obuseegu kikyamu. 

e Abavubuka n'abavubuka abakulu 13-24 balowooza nti 
obutaddamu kukola bintu kibi okusinga okulaba 
ebifaananyi eby'obuseegu. 

e Omusumba w'abavubuka 1 ku buli 5 n'abasumba 
abakulu 1 ku buli 7 bakozesa obuseegu bulijjo era mu 
kiseera kino atawaanyizibwa. Ekyo kitegeeza 
abakulembeze b'ekkanisa ya U.S. abasoba mu 50,000. 

e Ebitundu 43% ku basumba abakulu n'abasumba 
b'abavubuka bagamba nti bazze balwanagana 
n'ebifaananyi eby'obuseegu mu biseera eby'emabega. 

e Abasajja Abakristaayo 64% n'abakazi Abakristaayo 
15% bagamba nti balaba obuseegu waakiri omulundi 
gumu mu mwezi. 

o Abasumba 7% bokka be bagamba nti ekkanisa yaabwe 
erina pulogulaamu y'obuweereza eri abo abalwanagana 
n'obuseegu. 

e Abavubuka 57% banoonya obuseegu waakiri buli mwezi. 
e Abayizi abasajja 51% n'abayizi abakyala 32% baasooka 
okulaba ebifaananyi eby'obuseegu nga tebannaweza 
myaka gyabwe egy'obutiini. 

e Omusajja asooka okulaba ebifaananyi eby'obuseegu 
abeera wa myaka 12, ku kigero. 

e Abavubuka 71% bakweka bazadde baabwe enneeyisa 
ku yintaneeti. 


Ebibalo mu ggwanga lyaffe bye biruwa? Katusuubire 
nti tekijja bwekityo. Okusinziira ku NGERO 14:34, 
"Obutuukirivu bugulumiza eggwanga: naye ekibi 
kivvoola abantu bonna." Kye musanyukira kye kijja 
okulungamya obulamu bwo, n'olwekyo 
weegendereze ebyo by'onyumirwa. Tokkiriza biseera 
byo eby'omu maaso kuba bya kwonoona. 


Toyendanga. OKUVA 20:14 


Tosulanga na bantu nga bwe kiri ku bakazi: kya 
muzizo. So teweebakanga na nsolo yonna 
okweyonoona nayo: so n'omukazi yenna 
tayimiriranga mu maaso g'ensolo okugalamirako. 
ABALEVI 18:22-23 


Katonda kyeyava abawaayo eri ebikolwa 
eby'obugwenyufu: kubanga n'abakazi baabwe 
baakyusa enkozesa ey'obutonde ne bagifuula embi. 
Era n'abasajja bwe batyo ne bava mu kwegomba 
kwabwe okw'omukazi, ne bookya mu kwegomba 
kwabwe eri munne; abasajja n'abantu nga bakola 
ebitasaana, era nga bafuna mu bo bennyini 
okusasulwa okwo okw'ensobi yaabwe eyali esaanira. 
ABARUMI 1:26-27 


Temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira 
bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga: 
newakubadde abenzi, newakubadde abasinza 
ebifaananyi, newakubadde abenzi, newakubadde 
abakazi, newakubadde abeeyisa obubi n'abantu; 

So ababbi, newakubadde abeegomba, newakubadde 
abatamiivu, newakubadde abavuma, newakubadde 
abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. 

1 ABAKOLINTU 6:9-10 


